| k 
' 4 ut4 "AN 1 


ANG TIPAN NI 


BENJAMIN 


Ang Ikalabindalawang Anak ni Jacob at Rachel 


ANG TIPAN NI BENJAMIN 


KABANATA 1 


Si Benjamin, ang ikalabindalawang anak nina 
Jacob at Rachel, ang sanggol ng pamilya, ay 
naging pilosopo at pilantropo. 


l] Ang kopya ng mga salita ni Benjamin, na 
kaniyang iniutos sa kaniyang mga anak na sundin, 
pagkatapos niyang mabuhay ng isang daan at 
dalawampu't limang taon. 

2 At kaniyang hinagkan sila, at sinabi, Kung 
paanong ipinanganak si Isaac kay Abraham sa 
kaniyang katandaan, gayon din ako kay Jacob. 

3 At dahil namatay si Rachel na aking ina sa 
panganganak sa akin, wala akong gatas, kaya't ako 
ay pinasuso ni Bilhah na kaniyang tagapaglinkgod 
na babae. 

4 Sapagka't si Rachel ay nanatiling baog sa loob ng 
labingdalawang taon pagkatapos niyang 
maipanganak si Joseph, at siya'y nanalangin sa 
Panginoon na may labingdalawang araw na pag- 
aayuno, at siya'y naglihi at ipinanganak ako. 

5 Sapagkat mahal na mahal ng aking ama si Rachel, 
at nanalangin siya na makita niya ang dalawang 
anak na lalaki na ipinanganak mula sa kanya. 

6 Kaya't tinawag akong Benjamin, iyon ay, isang 
anak ng mga araw. 

7 At nang ako ay pumunta sa Egypt, kay Joseph, at 
nakilala ako ng aking kapatid, sinabi niya sa akin: 
Ano ang sinabi nila sa aking ama nang ipagbili nila 
ako? 

8 At sinabi ko sa kanya, Nilagyan nila ng dugo ang 
iyong damit at ipinadala ito, at sinabi: Alamin kung 
ito ang damit ng iyong anak. 

9 At sinabi niya sa akin: Gayon din, kapatid, nang 
hubaran nila ako ng aking balabal ay ibinigay nila 
ako sa mga Ismaelita, at binigyan nila ako ng isang 
tela, at hinampas ako, at inutusan akong tumakbo. 
10 At tungkol sa isa sa kanila na humampas sa akin 
ng pamalo, sinalubong siya ng isang leon at pinatay 
siya. 

11 Kaya't ang kanyang mga kasamahan ay natakot. 
12 Gawin din ninyo, samakatwid, aking mga anak, 
ibigin ang Panginoong Diyos ng langit at lupa, at 
sundin ang Kanyang mga kautusan, na sumusunod 
sa halimbawa ng mabuti at banal na taong si Joseph. 
13 At ang inyong isip ay maging mabuti, maging 
gaya ng pagkakilala niyo sa akin, sapagkat siya na 
tama sa kanyang pag-iisip ay nakikita nang tama 
ang lahat ng mga bagay. 

14 Matakot kayo sa Panginoon, at ibigin ninyo ang 
inyong kapuwa, at kahit na inaangkin kayo ng mga 
espiritu ni Beliar na pinahihirapan kayo ng bawat 
kasamaan, gayon ma'y hindi sila magkakaroon ng 


kapangyarihan sa inyo, gaya ng wala kay Joseph na 
aking kapatid. 

15 Gaano karaming tao ang nagnanais na patayin 
siya, at ipinagsanggalang siya ng Diyos! 

16 Sapagkat siya na may takot sa Diyos at umiibig 
sa kanyang kapuwa ay hindi maaaring saktan ng 
espiritu ni Beliar, na pinangangalagaan ng takot sa 
Diyos. 

17 Hindi rin siya mapapamahalaan sa pamamagitan 
ng paraan ng mga tao o mga hayop, sapagkat siya 
ay tinutulungan ng Panginoon sa pamamagitan ng 
pag-ibig na mayroon siya sa kanyang kapwa. 

18 Sapagkat nakiusap din si Joseph sa ating ama na 
ipagdasal niya ang kanyang mga kapatid, na huwag 
ibilang sa kanila ng Panginoon na kasalanan ang 
anumang kasamaang ginawa nila sa kanya. 

19 At sa gayon si Jacob ay sumigaw: Aking 
mabuting anak, ikaw ay nanaig sa kaloob-looban ng 
iyong ama na si Jacob. 

20 At niyakap niya siya, at hinalikan siya sa loob ng 
dalawang oras, na sinasabi: 

21 Sa iyo matutupad ang propesiya ng langit 
hinggil sa Kordero ng Diyos, at Tagapagligtas ng 
sanlibutan (si Jesus Christ), at na ang isang walang 
kapintasan ay ibibigay para sa mga taong 
makasalanan, at ang isang walang kasalanan ay 
mamamatay para sa mga taong di-makadiyos sa 
dugo ng tipan, para sa kaligtasan ng mga Gentil at 
ng Israel, at wawasakin si Beliar at ang kanyang 
mga lingkod. 

22 Nakikita ninyo, samakatwid, mga anak ko, ang 
wakas ng mabuting tao? 

23 Maging mga tagasunod ng kanyang pagkahabag, 
samakatwid, nang may mabuting pag-iisip, upang 
kayo rin ay makapagsuot ng mga korona ng 
kaluwalhatian. 

24 Sapagka't ang mabuting tao ay walang maitim na 
mata, sapagkat siya ay nagpapakita ng awa sa lahat 
ng tao, kahit na sila ay makasalanan. 

25 At bagaman sila ay nag-iisip na may masamang 
layunin hinggil sa kanya, sa pamamagitan ng 
paggawa ng mabuti ay nadadaig niya ang kasamaan, 
na pinangangalagaan ng Diyos, at iniibig niya ang 
matuwid na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa. 

26 Kung ang sinoman ay niluluwalhati, ay hindi 
siya naiinggit sa kaniya, kung ang sinuman ay 
yumaman, siya ay hindi naninibugho, kung ang 
sinoman ay matapang, kaniyang pinupuri siya, ang 
taong banal ay pinupuri niya, sa dukha siya ay may 
awa, sa mahihina siya ay may habag, sa Diyos siya 
umaawit ng mga papuri. 

27 At siya na may biyaya ng mabuting espiritu ay 
iniibig niya gaya ng kaniyang sariling kaluluwa. 


ANG TIPAN NI BENJAMIN 


28 Kung kaya nga, kayo rin ay may mabuting pag- 
iisip, kung magkagayon ay kapuwa masasamang 
tao ay magiging mapayapa sa inyo, at ang mga 
lapastangan ay igagalang kayo at magiging mabuti, 
at ang mga mapag-imbot ay hindi lamang titigil sa 
kanilang labis na pagnanasa, kundi ibibigay pa nga 
ang mga bagay ng kanilang kasakiman sa mga 
naghihirap. 

29 Kung gagawa kayo ng mabuti, maging ang mga 
maruruming espiritu ay tatakas sa inyo, at 
matatakot sa inyo ang mga hayop. 

30 Sapagkat kung saan mayroong paggalang sa 
mabubuting gawa at liwanag sa isipan, maging ang 
kadiliman ay tumatakas mula sa kanya. 

31 Sapagka't kung ang sinoman ay gumawa ng 
karahasan sa isang banal na tao, siya ay nagsisisi, 
sapagka't ang banal na tao ay maawain sa kaniyang 
manlalait, at tumatahimik. 

32 At kung ang sinoman ay magkakanulo sa isang 
taong matuwid, ang taong matuwid ay nananalangin: 
bagama't siya'y mabababa ng kaunti, gayon ma'y 
hindi naglaon ay napakitang lalong maluwalhati, 
gaya ni Joseph na aking kapatid. 

33 Ang hilig ng mabuting tao ay wala sa 
kapangyarihan ng panlilinlang ng espiritu ni Beliar, 
sapagkat pinapatnubayan ng anghel ng kapayapaan 
ang kanyang kaluluwa. 

34 At hindi siya tumitingin ng marubdob sa mga 
bagay na nasisira, ni nag-iipon ng mga kayamanan 
sa pamamagitan ng pagnanasa sa kasiyahan. 

35 Hindi siya nalulugod sa kasiyahan, hindi niya 
pinipighati ang kanyang kapuwa, hindi niya 
binubusog ang kanyang sarili sa mga karangyaan, 
hindi siya nagkakamali sa pagtataas ng mga mata, 
sapagkat ang Panginoon ang kanyang bahagi. 

36 Ang mabuting hilig ay hindi tumatanggap ng 
kaluwalhatian o kahihiyan mula sa mga tao, at hindi 
ito nakaaalam ng anumang panlilinlang, o 
kasinungalingan, o pakikipag-away o panlalait, 
sapagkat ang Panginoon ay nananahan sa kanya at 
nagliliwanag sa kanyang kaluluwa, at siya ay 
nagagalak sa lahat ng tao palagi. 

37 Ang mabuting pag-iisip ay walang dalawang dila, 
ng pagpapala at ng sumpa, ng kalapastanganan at 
ng karangalan, ng kalungkutan at ng kagalakan, ng 
katahimikan at ng kaguluhan, ng pagkukunwari at 
ng katotohanan, ng kahirapan at ng kayamanan, 
ngunit ito ay may iisang disposisyon, hindi bulok at 
dalisay, hinggil sa lahat ng tao. 

38 Ito ay walang dobleng paningin, o dobleng 
pandinig, sapagkat sa lahat ng kanyang ginagawa, o 
sinasalita, o nakikita, nalalaman niya na ang 
Panginoon ay tumitingin sa kanyang kaluluwa. 


39 At nililinis niya ang kanyang isipan upang hindi 
siya mahatulan ng mga tao gayundin ng Diyos. 

40 At sa gayon ding paraan ang mga gawa ni Beliar 
ay dalawa, at walang pagkakaisa sa mga ito. 

41 Kaya nga, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, 
takasan ninyo ang masamang hangarin ni Beliar, 
sapagka't binibigyan niya ng tabak ang mga 
sumusunod sa kaniya. 

42 At ang tabak ay ang ina ng pitong kasamaan. 
Una ang isip ay naglilihi sa pamamagitan ni Beliar, 
at una ay may pagdanak ng dugo, pangalawa 
pagkasira, pangatlo, B kapighatian, 8s pang-apat, 
pagpapatapon, panglima, kakapusan, pang-anim, 
gulat, ikapito, pagkawasak. 

43 Kaya't si Cain ay ibinigay din ng Dios sa pitong 
paghihiganti, sapagka't sa bawa't daang taon ay 
dinadala ng Panginoon ang isang salot sa kaniya. 

44 At noong siya ay dalawang daang taong gulang 
na siya ay nagsimulang magdusa, at sa siyam na 
raang taon siya ay nilipol. 

45 Sapagka't dahil kay Abel, na kaniyang kapatid, 
sa lahat ng kasamaan ay hinatulan siya, ngunit si 
Lamech ay hinatulan ng pitumpu't pito. 

46 Sapagka't magpakailanman yaong mga gaya ni 
Cain sa inggit at pagkapoot sa mga kapatid, ay 
parurusahan ng gayon ding kahatulan. 


KABANATA 2 


1 At kayo, mga anak ko, tumakas sa paggawa ng 
masama, inggit, at pagkapoot sa mga kapatid, at 
kumapit sa kabutihan at pagmamahal. 

2 Siya na may malinis na pag-iisip sa pagibig, ay 
hindi tumitingin sa isang babae na may kinalaman 
sa pakikiapid, sapagkat wala siyang karumihan sa 
kanyang puso, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay 
nananahan sa kanya. 

3 Sapagka't kung paanong ang araw ay hindi 
nadungisan sa pamamagitan ng pagsikat sa dumi at 
putik, kundi sa halip ay tinutuyo pareho at 
itinataboy ang masamang amoy, gayundin ang 
dalisay na pag-iisip, bagama't napapalibutan ng 
mga karumihan ng lupa, sa halip ay nililinis ang 
mga ito at hindi mismo nadungisan. 

4 At naniniwala ako na magkakaroon din ng mga 
masasamang gawa sa inyo, mula sa mga salita ni 
Enoch na matuwid: na kayo ay makikiapid sa 
pakikiapid ng Sodoma, at mamamatay, lahat 
maliban sa iilan, at magpapanibago ng kahalayan sa 
mga babae, at ang kaharian ng Panginoon ay hindi 
mapapasa inyo, sapagka't pagdaka'y aalisin niya ito. 
5 Gayunpaman, ang templo ng Diyos ay magiging 
inyong bahagi, at ang huling templo ay magiging 
higit na maluwalhati kaysa sa una. 


ANG TIPAN NI BENJAMIN 


6 At ang labindalawang tribo ay titipunin doon, at 
ang lahat ng mga Gentil, hanggang sa ipadala ng 
Kataas-taasan ang Kanyang kaligtasan sa pagdalaw 
ng isang bugtong na propeta (si Jesus Christ). 

7 At siya ay papasok sa unang templo, at doon ang 
Panginoon ay tatratuhin nang may galit, at Siya ay 
itataas sa isang puno. 

8 At ang tabing ng templo ay mapupunit, at ang 
Espiritu ng Diyos ay magpapatuloy sa mga Gentil 
na parang apoy na bumubuhos. 

9 At aakyat siya mula sa Hades at lilipat sa langit 
mula sa lupa. 

10 At alam ko kung gaano siya kababa sa lupa, at 
kung gaano kaluwalhati sa langit. 

11 Nang si Joseph ay nasa Egipto, ako'y nanabik na 
makita ang kaniyang anyo at ang anyo ng kaniyang 
mukha, at sa pamamagitan ng mga panalangin ni 
Jacob na aking ama ay nakita ko siya, habang 
gising sa araw, maging ang kanyang buong anyo 
nang eksakto kung ano siya. 

12 At nang masabi niya ang mga bagay na ito, 
sinabi niya sa kanila: Alamin ninyo, samakatwid, 
mga anak ko, na ako ay mamamatay. 

13 Gawin ninyo, samakatuwid, ng katotohanan ang 
bawa't isa sa kaniyang kapuwa, at sundin ang 
kautusan ng Panginoon at ang kaniyang mga utos. 
14 Sapagka't ang mga bagay na ito ay iniiwan ko sa 
inyo sa halip na mana. 

15 Gawin din ninyo, samakatwid, ibigay ang mga 
ito sa inyong mga anak para sa walang hanggang 
pag-aari, sapagka't gayon din ang ginawa ni 
Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. 

16 Dahil lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay nila 
sa amin bilang isang mana, na sinasabi: Sundin niyo 
ang mga utos ng Diyos, hanggang sa ipahayag ng 
Panginoon ang Kanyang kaligtasan sa lahat ng mga 
Gentil. 

17 At pagkatapos ay makikita ninyo sina Enoch, 
Noah, at Shem, at Abraham, at Isaac, at Jacob, na 
tumatayo sa kanang kamay sa kagalakan, 

18 Kung magkagayo'y babangon din tayo, bawa't 
isa sa ating tribo, na sasamba sa Hari ng langit, na 
nagpakita sa lupa sa anyo ng isang tao sa 
pagpapakumbaba. 

19 At lahat ng naniniwala sa Kanya sa lupa ay 
magagalak kasama Niya. 

20 Kung magkagayo'y babangon din ang lahat ng 
tao, ang iba sa kaluwalhatian at ang iba sa 
kahihiyan. 

21 At hahatulan muna ng Panginoon ang Israel, 
dahil sa kanilang kasamaan, sapagkat nang Siya ay 
nagpakita bilang Diyos sa laman upang iligtas sila, 
hindi sila naniwala sa Kanya. 


22 At pagkatapos ay hahatulan Niya ang lahat ng 
mga Gentil, kasing dami ng hindi naniwala sa 
Kanya noong Siya ay nagpakita sa lupa. 

23 At kaniyang hahatulan ang lIsrael sa 
pamamagitan ng mga pinili sa mga Gentil, gaya ng 
kaniyang pagsaway kay Esau sa pamamagitan ng 
mga Midianite, na nilinlang ang kanilang mga 
kapatid, na anopa't sila'y nahulog sa pakikiapid, at 
pagsamba sa mga diyus-diyosan, at sila'y nahiwalay 
sa Dios, kaya't naging mga anak sa bahagi nila na 
may takot sa Panginoon. 

24 Kung kayo nga, aking mga anak, ay lalakad sa 
kabanalan alinsunod sa mga kautusan ng Panginoon, 
kayo ay muling maninirahan sa aking piling, at ang 
buong Israel ay titipunin sa Panginoon. 

25 At hindi na ako tatawaging mabangis na lobo 
dahil sa inyong mga paninira, kundi isang 
manggagawa ng Panginoon na namamahagi ng 
pagkain sa mga gumagawa ng mabuti. 

26 At babangon sa mga huling araw ang isang 
minamahal ng Panginoon, mula sa tribo ni Judah at 
Levi, isang tagatupad ng Kanyang mabuting 
kaluguran sa kanyang bibig, na may bagong 
kaalaman na nagbibigay liwanag sa mga Gentil. 

27 Hanggang sa katapusan ng kapanahunan ay 
mananatili siya sa mga sinagoga ng mga Gentil, at 
sa gitna ng kanilang mga pinuno, bilang isang 
himig ng musika sa bibig ng lahat. 

28 At siya ay isusulat sa mga banal na aklat, kapwa 
ang kanyang gawain at ang kanyang salita, at siya 
ay magiging isang pinili ng Diyos magpakailanman. 
29 At sa pamamagitan ng mga ito siya ay paparoo't 
parito gaya ni Jacob na aking ama, sinasabing: 
Pupunan niya ang kulang sa inyong tribo. 

30 At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay 
iniunat niya ang kaniyang mga paa. 

31 At namatay sa isang maganda at mahimbing na 
pagtulog. 

32 At ginawa ng kaniyang mga anak ang ayon sa 
kaniyang iniutos sa kanila, at kanilang binuhat ang 
kaniyang bangkay, at inilibing sa Hebron na 
kasama ng kaniyang mga magulang. 

33 At ang bilang ng mga araw ng kaniyang buhay 
ay isang daan at dalawampu't limang taon. 


